


GALARUS GOFFADWRIAETH 


AM COLLIAD YR 


AGERLONG “CYPRIAN' 


O LIVERPOOL, 


YR HON A AETH YN DDRYLLIAU GERLLAW 
PORTHDINLLAEN, 


Prydnawn dydd, Gwener, Hydref 14e$, 18S1, 


Pryd y collodd 20 eu bywydau, yn mhlith y rhai yr oedd 
3 Cymro, sef Gabriel Williams, Llandudno; John 
Williams, a Robert Owens, Lerpwl. Achubwyd 8 o'r 
dwylaw; yn mhlith y rhai yr oedd James Jones, a bach- 
gen bychan oedd wedi ymguddio yn y llong heb wybod 
iddynt. Cafwyd hyd i'r holl gyrph, a chladdwyd y rhan 
fwyaf o honynt yn Mynwent Eglwys Lleyn. 





Oenir ar y Don—*“ Bryniau yr Iwerddon.” 





r. Ffordd Duw sydd yn y moroedd, 
_ Âc yn y dyfnder mawr, 
Uwch deall nac amgyffred, 


Preswylwvr daiar lawr ; 






























â 


a 


2. 


Dirgelwch ei ragluniaeth, 
Ai odiaeth droion cudd, 


_ I bawb o'r teulu dynol, 


Yn berffaith ddirgel sydd. 


Mae'n dda nad y'm yn gwybod 
Pa dynged ddaw i'n rhan, 
Fe, gollem ein synhwyrau— 


VI .Gwallgofem yn y fan ; 


Pan gwelem fod ein hangau 

Yn brysur yn nesau— - 
A myn'd i dragwyddoldeb, 

“Nol colli'r bywyd brau. 


Yr ager-long “ y Cyprian,” Ny? 
“Gychwynodd ar ei thaith, 
O. Lerpwl i Gibraltar, 
.. Heb ofnir moryn maith ; 
Ei chriw yn saith-ar-hugain, 
O forwyr dewrion iawn, 
Yn cychwyn o.Lynlleifiad, 
A hyn ddydd lau'r prydnawn. 


Hwy aethant heibio'i Amlwch, 
A phen Caergybi'n glir, 


Ond yr-oedd gwynt gorllewin 


Yn rhuthro tua'r tir ; 

Fe ffrwydrodd (ube yr ager, k 
Ar llong a golla'i llyw, 

Pryd hyn 'roedd pawb o honynt, 
Yn ofni na chaent fyw. 


xeo edr 


a 
ww 


c 
vv 


Y tonau fel mynyddoedd, 
A*r *storom ydoedd fawr, 
Fel natur yn ymagor, 
A'r gwlaw'n dylifo'i lawr; 
Y llong yn llawn o ddyfroedd, 
Â'r creigiau oedd o'i blaen, 
A thori wnaeth yn deilchion, 
Yn "Whislan, Porthdinllaen. 


Pryd hyn roedd wyth-ar-hugain, 
'Nymdrechu am y lan, 

Ond ugain llawn o honynt— 
Marwolaeth ddaeth i'w rhan ; 

Fe neidiodd Richard Roberts, 
I'r dwfr fel cenad Duw, 

Trwy gymhorth hwn a'i gyfaill, 
Daeth wyth i'r lan yn fyw. 


Roedd gwraig gerllaw i'r llestr, 
Cyn cychwyn ar y daith, 
Gweddiai ar yr Arglwydd, 
Ai dagrau'n llifo'n llaith ; 
Roedd ganddi fachgen tyner, 
Oedd wedi colli ei dad, 
Ac wedi penderfynu, 
I adael tir ei wlad. 


Ymguddio wnaeth y bachgen, 
A'i fwriad yn parhau, 

“ Ond canfod wnaeth y Cadben, 

Fod ganddo stow-away ; 























10. 


4. 


Y Cadben wnaeth drugaredd, 
A'r bachgen bach dinam,— 
Rhoes dorch y bywyd iddo 


I'w gadw'n fyw i'w fam. 


Pwy galon all amgyffred, 
Am deimlad morwr mwyn, 
Pan fyddo'r llong yn ddrylliau, 
Heb neb i wrando'i gwyn ; 
Mae Arglwydd mawr y bydoedd, 
A'r moroedd, yn parhau 
I faddeu r holl anwiredd, 
Ond ato agoshau. 


O! byddwnnina'n barod 
Tra byddom ar y llawr, 

Âr fyr cawn oll ymddangos' 
Yn nhragwyddoldeb mawr; 

I roddi cyfrif manwl, 
Yn mhresenoldeb Duw, 

O! am gael lesu'n gyfaill 
Tra byddom yma'n byw. 


Huan RonRRTs, Pererin Mon. 









Argraffwyd yn swyddfa CA ones, Amlwch. 


